Masharti ya mtu kulazimika kutoa Zaka 

1. Uislamu 

Haikubaliwi Zaka kwa kafiri, kwasababu Mwenyezi Mungu U hakubali matendo yake. 


2. Kuwa huru (muungwana). 

Haikubaliwi kwa mtumwa kutoa Zaka, kwasababu mali yake ni milki ya bwana wake. 


3. Kumiliki Nisabu.(kiwangu) 

Maana ya Nisabu. 

Nisabu. 

Ni kiwango maalumu cha mali ambacho kwamba kikifikiwa basi i 


Masharti ya Nisabu. 

1. Iwe Nisabu ni ziada ya mahitaji ya dharura ambayo kwamba mtu hatosheki kwa kuyapata mahitaji 
hayo, kama chakula, mavazi na makazi, kwasababu Zaka ni wajibu kwa lengo la kuwaliwaza mafukara. 
Hivyo basi inatakiwa mwenye kutoa hiyo mali asiwe ni mtu muhitaji. 




a mali hayo kutolewa Zaka. 


2. Iwe Nisabu inamilikiwa na mtu i 
ambayo haimilikiwi na mtu maal 
mali iliyowekwa wakfu kwa 
kheri. 



jmtt^miliki wa kiukamilifu, basi haiwajibiki Zaka kwa mali 
mfano: mali iliyokusanywa kwa lengo la kujenga msikiti, au 
jh, au mali iliyoko kwenye hazina za jumuia za mambo ya 


4. Mali kupitiwa na Mwaka 
Mwaka 

Ni mwaka slamu) uliyokamilika. 



Na hii ni kwamba ipite miezi kumi na mbili ya kalenda ya mtizamo wa mwezi hali ya kuwa Nisabu iko 
kwenye miliki ya mwenye mali. Na sharti hili ni peke yake kwa pesa (dhahabu na fedha), na mapato ya 
biashara, na wanyama wa mifugo. Ama mazao ya kilimo na matunda, na madini, hazina iliyozikwa 
ardhini sio sharti kwa vitu hivi kupitiwa na mwaka. 

https://www.al-feqh.com/sw/zaaka-hukumu-yake-na-masharti-yake 



